દોહા 


ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ ૮ અને ૯, વિષય ગુજરાતી અને હિન્દી 


ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ ૮ અને ૯ના ગુજરાતી અને હિન્દીના અભ્યાસક્રમમાં દોહાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ૭ના હિન્દીના અભ્યાસક્રમમાં પણ દોહાનો સમાવેશ કરવામાં 
આવ્યો છે. અહીં ધોરણ ૮ અને ૯માં ગુજરાતી અને હિન્દીમાં પ્રસ્‍તુત દોહા દ્વારા આપણે દોહા 
છંદ ઉપરાંત એમાં નિભાવવામાં આવતી પ્રાસ-વ્યવસ્થાનો પણ અભ્યાસ કરીશું. 


દોહા છંદ ગુજરાતીમાં દુહા અને દોહરા નામથી પ્રચલિત છે. દોહામાં અધ્યાત્મ, જીવન 
જીવવાની ફિલસૂફી, સામાજિક અને ધાર્મિક કુરિવાજો પર કટાક્ષ જેવા વિષયો જોવા મળે છે. 
ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં દોહા છંદનું સ્વરૂપ સરખું જ છે. સૌપ્રથમ આપણે ધોરણ ૮ અને 
૯ના ગુજરાતી વિષયમાં પ્રસ્‍તુત દોહા દ્વારા દોહા છંદ અને એની પ્રાસ-વ્યવસ્થા સમજવાનો 
પ્રયત્ન કરીએ. 


પંક્તિના અંતે આવતા એકસરખા શબ્દ અથવા શબ્દસમુહને અનુપ્રાસ કહીશું અને 
અનુપ્રાસના બરાબર પહેલા આવતા સમાન ઉચ્ચારાંત ધરાવતા શબ્દોને પ્રાસ કહીશું. સામાન્ય 
રીતે દોહાની બંને પંક્તિના અંતે ફક્ત પ્રાસ જ જાળવવામાં આવે છે. મોટેભાગે દોહાની બંને 
પંક્તિના અંતે અનુપ્રાસ જાળવવામાં આવતા નથી. અહીં ગુજરાતી દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા સહિત 
પ્રસ્‍તુત છે. 


લોકસાહિત્ય :- 


ધોરણ-૮(૧) 
વિપત પડે ના વલખિયે, વલખે વિપત ન જાય; 
વિપતે ઉદ્યમ કીજિયે, ઉદ્યમ વિપતને ખાય. 
પ્રાસ: જાય - ખાય 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારમ્ય 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે 
મુજબ છે. 
પ્રાસ : વલખિયે - કીજિયે 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઇકારમ્યે 


ધોરણ-૮(૨) 

ગુણની ઉપર ગુણ કરે, એ તો વેવારાં વટ્ટ; 

અવગુણ ઉપર ગુણ કરે, ખરી ખત્રિયાં વટ્ટ 
અનુપ્રાસ : વટ્ટ 

પ્રાસ : વેવારાં - ખત્રિયાં 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આંકારાંત 

(આ દોહામાં અનુપ્રાસ પણ જાળવવામાં આવ્યા છે.) 


ધોરણ-૯(૩) 
પાઠ્યપુસ્તકમાં બીજી પંક્તિમાં ત્રીજું અને ચોથું ચરણ ઉલટસુલટ છપાયું છે જે અહીં 
સુધારીને પ્રસ્‍તુત કરું છું. 
તન ખોટાં હૈયાં ફૂટલ, ધરવ ન કશીયે વાત; 
શાણા સમજે સાનમાં, એ કળજગની જાત. 
પ્રાસ: વાત - જાત 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારઃત 


દોહા છંદ સમજવા પહેલાં લઘુ-ગુરુ અક્ષરો અને એમાં લેવામાં આવતી છૂટ વિશે પ્રાથમિક 
સમજ મેળવી લઈએ. 


(૧) 

લ - લઘુઅક્ષર એટલે કે અ, ઇ, ઉ અને %્છ સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત વ્યંજન કે જેનો ઉચ્ચારણ 
સમય એક માત્રા હોય છે. 

(૨) 

ગા - ગુરુઅક્ષર એટલે કે આ, ઈ, ઊં, એ, એ, ઓ, ઔ, અં અને અ: સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત 
વ્યંજન કે જેનો ઉચ્ચારણ સમય બે માત્રા હોય છે. 

(3) 

છંદનું લગાત્મક માપ લખતી વખતે જ્યાં એક ગુરુને બદલે બે લઘુનો પ્રયોગ કરી શકાય એમ 
હોય ત્યારે “દા' સંજ્ઞાનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. 

(૪) 

જોડાક્ષરનો થડકાર એના પહેલાના લઘુ પર લાગતો હોય તો એ લઘુને ગુરુ જ ગણવામાં 
આવશે. 


(૫) 

બધા જ એકાક્ષરી ગુરુ શબ્દો અને બધા જ એકાક્ષરી પ્રત્યયોને ગુરુ ઉપરાંત લઘુ તરીકે પણ 
પ્રયોજી શકાય. 

(૬) 

જો કર્ણકટુ ન લાગતું હોય તો ઇ અને ઉ સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત વ્યંજન લઘુ ઉપરાંત ગુરુ 
તરીકે પણ લઈ શકાય. એ જ રીતે જો કર્ણકટુ ન લાગતું હોય તો ઈ અને ઊ સ્વર તથા એ 
સ્વરયુક્ત વ્યંજન ગુરુ ઉપરાંત લઘુ તરીકે પણ લઈ શકાય. 

(૭) 

તેરા, મેરા, તેરી, મેરી, તેરે, મેરે, તેરો, મેરો અને કોઈ શબ્દ ગાગા સ્વરૂપના હોવા છતાં એને 
ગાલ, લગા અને લલ સ્વરૂપે પણ પ્રયોજી શકાય છે. 


હવે આપણે દોહા છંદ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દોહા એ દોહા છંદમાં રચવામાં આવતું 
ફક્ત બે જ પંક્તિનું કાવ્ય છે. દોહાના ચાર ચરણ હોય છે કે જે બે પંક્તિમાં લખવામાં આવે છે. 
દોહાના પહેલા અને બીજા ચરણ મળીને દોહાની પહેલી પંક્તિ તથા દોહાના ત્રીજા અને ચોથા 
ચરણ મળીને દોહાની બીજી પંક્તિ બને છે. દોહામાં ચરણાંત યતિ જાળવવી જરૂરી છે. દોહાના 
બીજા અને ચોથા ચરણને અંતે એટલે કે દોહાની બંને પંક્તિના અંતે પ્રાસ જાળવવામાં આવે છે. 
દોહા એ માત્રામેળ છંદ છે કે જેમાં લઘુની એક માત્રા અને ગુરુની બે માત્રાના હિસાબે પહેલું અને 
ત્રીજું ચરણ ૧૩ માત્રાનું તથા બીજું અને ચોથું ચરણ ૧૧ માત્રાનું હોય છે. દરેક ચરણની 
અગિયારમી માત્રા પર લઘુ જાળવવો જરૂરી છે તથા બીજા અને ચોથા ચરણને અંતે ગાલ 
સ્વરૂપ જાળવવું જરૂરી છે. 


દોહાછંદનું લગાત્મક સ્વરૂપ : દાદાદાદા દાલદા, દાદાદાદા ગાલ 


નીચે દર્શાવ્યા મુજબ સમજવાથી દોહા છંદનું માપ વધુ સ્પષ્ટ થશે. 


દોહાની દરેક પંક્તિમાં કુલ ૨૪ માત્રા (૧૩*૧૧-૨૪) નીચે મુજબ જાળવવાની હોય છે. 
દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું માપ : (૮*ર૨કલ-ર૨) 4 (૮મગાલ) 


મોટેભાગે દોહાની બંને પંક્તિના અંત્ય ગાલ સ્વરૂપમાં જ પ્રાસ-વ્યવસ્થા જળવાયેલી જોવા 
મળે છે કે જેમાં મોટેભાગે બંને પંક્તિનો અંત્ય લઘુ એકસરખો જ હોય છે અને ગુરુનો ફક્ત સ્વર 
જ એકસરખો હોય છે. અહીં ગુજરાતી દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા સહિત પ્રસ્તુત છે. 


દોહા છંદને થોડા વધુ વિસ્તારથી સમજીએ. નીચે દોહાની દરેક પંક્તિના ક્રમાનુસાર 

ઉત્તમથી ઉત્તમોત્તમ માપ પ્રસ્તુત છે. 

(૧) 

દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું માપ : (૮*ર૨કલ-૨) * (૮મગાલ) 

(૨) 

દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું માપ : (૮*રકલગા) * (૮*ગાલ) 

(3) 

દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું માપ : (૮*ગાલગા) ક (૮*ગાલ) 


લયની પ્રવાહિતા માટે આઠ માત્રાના કોઈપણ ગણમાં બે જગણ (લગાલ) એકસાથે 
પ્રયોજવા ન જોઇએ તથા એ આઠ માત્રાનો ગણ લગાગાગાલ સ્વરૂપે પણ ન હોવો જોઇએ. બને 
ત્યાં સુધી આઠ માત્રાના ગણની છેલ્લી પાંચ માત્રા ગાગાલ સ્વરૂપે લેવાનું ટાળવું જોઇએ. 


લઘુ-ગુરુ ગણવિભાજન :- 
(ગુરુઅક્ષરની બીજી માત્રા દર્શાવવા - ચિહ્નો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની સાથે આખી પંક્તિની કુલ 
માત્રા ૨૪ થશે.) 


પહેલું અને ત્રીજું ચરણ બીજું અને ચોથું ચરણ 
(૮મરક્લ-મર - ૮મ૨-૧-૨ - ૧૩ માત્રા કુલ) (૮કગાલ - ૮મ૨-૧ - ૧૧ માત્રા કુલ) 
૮ માત્રા ૨ માત્રા લઘુ | ૨ માત્રા | ૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 


વિપતપડે-ના- વલ [ખિ યે- |વલખે-વિપતન જા- ય 
વિપતે-ઉદ-યમ કી- [જિ યે- [ઉદ-યમવિપતને ખા- ય 


ગુણની-ઉ-પર ગુણ ક રે- [એતોવે-વા-રાં- વટ્‌-| ટ 
અવગુણઉ-પર ગુણ ક રે- |ખરી-ખત્‌-રિયાં- વટ- ટ 
તનખો-ટાં-હૈ- યાં- ફૂ ટલ [ધરવનકશીયે- વા- ત 
શા-ણા-સમજે- સા- ન [| માં- [એ-કળજગની- જા- ત 


દોહા ક્રમાંક ૧માં ઉદ્‌ તથા દોહા ક્રમાંક રમાં અનુક્રમે વટ્‌ અને ખત્‌, જોડાક્ષરના નિયમ 
મુજબ લઘુ અને જોડાક્ષર મળીને એક ગુરુ જ ગણાશે. 


ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં દોહા છંદનું સ્વરૂપ સરખું જ હોવાથી હિન્દી માટે દોહા છંદની 
અલગ ચર્ચાની જરૂર નથી. સૌપ્રથમ ધોરણ ૮ના હિન્દી વિષયમાં પ્રસ્‍તુત દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા 
સહિત પ્રસ્‍તુત છે અને ત્યારબાદ ગણવિભાજન પ્રસ્તુત છે. 


જવીર :- 


(9) 

સાફ ફ્તના ઢીસ્િણ ઝા મેં જુટન સમાયા 
મેં મી મૂસા ના રહૂં, સાઘુ ન મૂણા ગાયા 
પ્રાસ : સમાય - ગાય 
પાસ-વ્યવસ્થા : ગમાવાર-:ચ 


(૨) 

તિના વિત્તારે ગો જરે, સો પાછો પછતાયા 
જામ િમાકે ગાપનો, ઝમ મેં છોત છદેસાય।। 
પ્રાસ : પછતતાય - દેસાય 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ગાવારકચ 


(3) 

વત્વીર ઘડા વાગઝાર મેં, મોને સવ વ સરા 
ના જાઈ સે હોસતી, ના જાઇ સે વૈરા। 
પ્રાસ : સૈર - લૈર્‌ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : છણેજારર 


રદીમ :- 


(૪) 
રહિમન વે નર મર પુજે, ગે જહું તોનન ગારિં 
ઝનતે પહલે વે મુછ સિન મુલ નિજસત નાહિં!। 
પ્રાસ : ઝાણિં - નાણિં 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવાર-ણિં 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે 
મુજબ છે. 


પ્રાસ : સુજે? - મુઈ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : છ્જાર (છ્વારાત) 
(૬) 


ગો રહીમ ૩ત્તમ પ્રવૃતિ, જા જર સજ્ત જીસના 
સંતન વિષ વ્યાપત નહીં, તિપટે રહત મુગઞના। 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝજારકમ 


(૬) 
તકે વકાર્ફ ના જરે, તકે ન વોતે વોતા 
રહિમન દીરા જવ જહે, તાણ ટવા મેરો મોતા 
પ્રાસ : તોલ - મોત 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ગોવમર-લ 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે 
મુજબ છે. 
પ્રાસ : જરે - વહે 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : છણેવર (ણેજારાત) 
ઝત્િત્તુસ્ત પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝજારણેવર 


તભસીતાસ :- 


(9) 


ઝાવત હિય ઇરષે નહીં, નૈનન નહીં સનેઇ। 
તુલસી વદા ન ગાફણ, વત્વન વરસે મેઇા। 


(૮) 

વિત્યા ઘન ઝટ્યમ વિના, જૌ ગ્‌ પાવે જના 
લિના ૬ુતાયે ના નિતે, ગ્યો પણા વો પોન।। 
પ્રાસ : વેન - પોન 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝૌોજારન 


લઘુ-ગુરુ ગણવિભાજન :- 
(ગુરુઅક્ષરની બીજી માત્રા દર્શાવવા - ચિહ્નો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની સાથે આખી પંક્તિની કુલ 
માત્રા ૨૪ થશે.) 


પહેલું અને ત્રીજું ચરણ બીજું અને ચોથું ચરણ 
(૮મરક્લઃ૨ - ૮૨-૩૧-૨ - ૧૩ માત્રા કુલ) (૮કગાલ - ૮*૨-૧ - ૧૧ માત્રા કુલ) 
૮ માત્રા ૨ માત્રા લઘુ ર૨ માત્રા | ૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 


દોહા ક્રમાંક પમાં ૩ત્‌ તથા દોહા ક્રમાંક ૮માં વિટ અને ઝટ, જોડાક્ષરના નિયમ મુજબ લઘુ 
અને જોડાક્ષર મળીને એક ગુરુ જ ગણાશે. 


હવે ધોરણ ૯ના હિન્દી વિષયમાં પ્રસ્‍તુત દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા સહિત પ્રસ્‍તુત છે અને 
ત્યારબાદ ગણવિભાજન પ્રસ્તુત છે. 


જવીર :- 


(?) 
જસ્તૂરી રુંકસી વસૈ, મૃગ રૂકે વન મારિ! 
ણેસે ઘટ-ઘટ રામ હૈ, ટુનિયા તેએ નાણિં!। 
પ્રાસ : માહિં - નાહિં 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવાર-ણિં 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે 
મુજબ છે. 
પ્રાસ : વસે - દે 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ણેજાર (છેવારાત) 


(૨) 
મેરા મુજ્ઞમેં જછ નહીં, ગો છ હૈ સો તેરા 
તેરા તુજ્ઞજો સૌપતે, વ્યા જાનેના મેરા।। 


પ્રાસ : તેરા - મેરા 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ણછ્જાર્‌-રા 
(3) 


સંત નિતે સુદ ૩પગે, ટુષ્ટ મિતે તુઃચ હોય। 
સેવા જગે સત વ, તો ગનમ જતાર્થ સોયા। 
પ્રાસ : છીચ - સોથ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝોવાર-ચ 


(૪) 
ઇઇરન જ પરી જરે, જરે સૂર્ફ જા તાના 
ઝરે ચઢજર તેતે, જેતિજ વૂર વિમાના 
પ્રાસ : વાન - [વિમાન 
પ્ાસ-વ્યવસ્થા : ઝાળજારકન 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે 
મુજબ છે. 
પ્રાસ : જરે - વેચતે 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : છ્જાર (છ્વારાત) 


(૬) 

સોના સઝ્ગન સાધુ ગન, ટ્ટિ ગુરે સૌ નારા 
ટુર્ગન વુ જુહાર જે, ળયે ઘા 4ર1૨1। 
પ્રાસ : વાર - «રર 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવાર્‌-ર્‌ 


(૬) 
રા સછા આર્ફ જે, ઠળ્ડા પાની પીવા 
તેજ પરાર્ફે તૂષકી, મત લતચવાવે ગીવા। 


પ્રાસ : પીવ - ગીવ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ર્ફેજાર-વ 
(9) 


વવીર ફસ સંસાર મેં, પત્ત રત્ન હૈ સાર 
સાઘુ મિસન ઈરિમગઞન, વચા-ઢીન-૩૫૧ર। 
પ્રાસ : સાર - ૩૫૧૨ 
પ્રસિ-વ્યવસ્થા : ગઝાળજારતર્‌ 


10 


(૮) 
વતજ્ર પાથર ઝોર જે, મસાત્તિવ સર્ફ ત્તિનાચ। 
તા વદિ મુન્લા વાન ટૈ, વિર ઇઝ સુતાયા। 
પ્રાસ : સ્તિનાય - અવાય 
પાસ-વ્યવસ્થા : ગમાવાર-:ચ 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે 
મુજબ છે. 
પ્રાસ : જે? - ટે 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : છણેવર (ણેજારાત) 


(૨) 
ટુઃચ મેં સુમિરન સવ જરે, સુર મેં જરે ન જોયા 
ગૉ સુર મે સુમિરન જરે, તો તઃ જહિ વમે હોચ।। 
પ્રાસ : વેચ - છોચ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝોજાર-ચ 
આ દોહામાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણના અંતે પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા નથી પરંતુ ફક્ત 
અનુપ્રાસ જ જાળવવામાં આવ્યા છે જે નીચે મુજબ છે. 
ઝનુપ્રાસ : જરે 


11 


લઘુ-ગુરુ ગણવિભાજન :- 
(ગુરુઅક્ષરની બીજી માત્રા દર્શાવવા - ચિહ્નો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની સાથે આખી પંક્તિની કુલ 
માત્રા ૨૪ થશે.) 


પહેલું અને ત્રીજું ચરણ બીજું અને ચોથું ચરણ 
(૮મરકલઃ૨ - ૮૨-૩૧-૨ - ૧૩ માત્રા કુલ) (૮કગાલ - ૮*૨-૧ - ૧૧ માત્રા કુલ) 
૮ માત્રા ૨ માત્રા લઘુ ૨ માત્રા | ૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 


ઉપરોક્ત ગણવિભાજનમાં જસ્‌, વુષ, તારુ સન્‌, વર, જીમ, કળ, સત્‌ અને મુલ્‌ 
જોડાક્ષરના નિયમ મુજબ લઘુ/ગુરુ અને જોડાક્ષર મળીને એક ગુરુ જ ગણાશે. 


12 


નીચે પ્રસ્‍તુત દોહામાં બંને પંક્તિને અંતે એટલે કે બીજા અને ચોથા ચરણને અંતે તો પ્રાસ 
જાળવવામાં આવ્યા જ છે પરંતુ પહેલા અને ત્રીજા ચરણને અંતે પણ પ્રાસ જાળવવામાં આવ્યા 
છે. 


(૧) 

વિપત પડે ના વલખિયે, વલખે વિપત ન જાય; 
વિપતે ઉદ્યમ કીજિયે, ઉદ્યમ વિપતને ખાય. 
ચરણ ક્રમાંક ૨ અને ૪ ને અંતે :- 

પ્રાસ: જાય - ખાય 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારમ્ય 

ચરણ ક્રમાંક ૧ અને ૩ ને અંતે :- 

પ્રાસ : વલખિયે - કીજિયે 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઇકારમ્યે 


(૨) 

ઇઇરન જ ચોરી જરે, જરે સૂર્ફ જા તાના 
ઝૅવે વહવજર વેચતે, જેતિજ વૂર વિમાન। 
ચરણ ક્રમાંક ર અને ૪ ને અંતે :- 
પ્રાસ : વાન - [વિમાન 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝાળજારકન 

ચરણ ક્રમાંક ૧ અને ૩ ને અંતે :- 
પ્રાસ : વરે - તેચતે 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝવર-તે 


દોહા છંદના પહેલા અને ત્રીજા ચરણની છેલ્લી પાંચ માત્રા ર*લ-ક૨ અથવા ગા-્લ-ર 
અથવા ર-્લ-ગા અથવા ગાશ્લ-ગા સ્વરૂપે હોય શકે છે જે પૈકી મારા મતાનુસાર ગામ્લ-ગા 
સ્વરૂપ સૌથી ઉત્તમ છે. આમ મારા મતાનુસાર દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ 
નીચે મુજબ થશે કે જે જાળવવું ફરજીયાત નથી. 


દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ : (૮*ગાલગા) ક (૮*ગાલ) 


ણ્હરન જિ તોરી જરે, જરે સૂર્ફ જા વાના 
ઝને ચહવર તેચતે, જેતિજ વૂર વિમાના 
દોહા છંદનું સ્વરૂપ : (૮*ગાલગા) * (૮*ગાલ) 


13 


કોઈકવાર એવા પણ દોહા જોવા મળે છે કે જેમાં બંને પંક્તિના અંતે પ્રાસને બદલે ફક્ત 
અનુપ્રાસ જ જાળવવામાં આવ્યા હોય. 


ગૈસા મોગન ચાફણ, તૈસા હી મન દોચયા 
ગૈસા પાની પીત્તિણ તૈસી વાની છોચય।। 
- જવીર 

ઝનુપ્રાસ : હોય 


અલગઅલગ ગાયકો દ્વારા ગાવામાં આવેલ દોહાની યાદી પ્રસ્‍તુત છે. 


ક્રમ | પહેલી પંક્તિ ગાયકનું નામ | ફિલ્મ અથવા 
આલ્બમનું નામ 
૧ [ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ કોરસ 
બડે બડાઈ ના કરૈ, બડે ન બોલે બોલ હેમલતા અને અખિયોં કે 
જસપાલ સિંઘ ઝરોખોંસે 
૩ મૈં રોયા પરદેસ મેં, ભીગા મા કા પ્યાર જગજીત સિંઘ ઇનસાઈટ 
૪ [દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરૈ, સુખ મેં કરે ન કોય જગજીત સિંઘ કબીર 
પ | ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ હેમંત ચૌહાણ 
૬ અએસી બાની બોલિએ, મન કા આપા ખોય ઉદય શાહ ક&પવ1201૯ ૦1 
૪૦૫1૫૦૦ ખદ 
11૧1“૧૦૯૯ 


દોહા ગાવા માટે કવિશ્રી દલપતરામના દોહા “ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને.....'ની કોરસવાળી ધૂન 
ખૂબ જ પ્રચલિત છે. આ દોહા સાથે એની પ્રાસ-વ્યવસ્થા, ગણવિભાજન અને સ્વરાંકન પણ 
પ્રસ્‍તુત છે. આપની શાળાના સંગીત શિક્ષક પાસેથી અથવા ૪૦૫૬૫૦૦ પરથી આ દોહાની ધૂન 
જાણી શકાશે. એ ધૂનમાં ઉપર પ્રસ્‍તુત દોહા સહિત કોઈપણ દોહા સરળતાથી ગાઈ શકાશે. 


ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ; 
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ. 
- દલપતરામ 

પ્રાસ: નામ - કામ 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારમમ 


14 


ઓ -ઇશ્્‌-વરભજી એ- ત 


૮ માત્રા ૨ માત્રા લઘુ ર માત્રા 


એડ. 


૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 
મો-ટું-છે-તુજ ના- મ 


ગુણતા-રાં-નિત ગા- ઇ 


એ- 


થા-યઅમા-રાં- કા- મ 


નીચે પ્રસ્‍તુત ધૂનના સ્વરાંકનમાં બધા જ દોહા સરળતાથી ગાઈ શકાશે. ઉપરોક્ત બધા જ 
દોહા આ ધૂનમાં ગાવાથી દોહાનો લય પાકો થશે અને ત્યારબાદ આ ધૂન ગુનગુનાવીને દોહા 
લખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એમાં લગભગ દોહા છંદ જળવાય જશે. ફક્ત એટલું જ 
ધ્યાન રાખવું કે કોઈ અક્ષર વધુ પડતો ઝડપથી કે વધુ પડતો લંબાવીને ગાવો ન પડે. 


તાલ :- કહેરવા (૮ માત્રા) 


ઓ(- ઇ[શ[વ ર ભજી[|એ - - ત[ને|- - - 
ઘ સાંસા સારેનનમ મ[ન --[રે[સા--- 
૧ ૨ ૩ ૪[૫ ૬૬૭ ૮[(૧ ૨૩૪[|૫ ૬૭ ૮ 
ર ૦ ર ૦ 

મો|- ટું|- [છે[- તુજ[ના- - મ|* * *[* 
પ સ -|ન - સા[રે નરે-|[---- 
૧ ૨ ૩ ૪[૫ ૬ ૮ ર ૪[૫|।૬ ૭ ૮ 
દે ૦ ર ૦ 
ગુણ|તા -[રા- નિત ગા[- - એ -[-- 
રે|મરે મન!ન - મન રે મ[- સા--[- 
૧[૨[૩ ૪[(૫ ૬૭ ૮[૧ ૨૩ ૪[(૫ [૬૭ ૮ 
દે ૦ ર 0૦ 

થા- ય અમા - રા - [કા - |- મ!* ધિ 
સા - રે ર્‌ રે સાન્તિ|સા- - -[|- - |- 
૧ ર ૭ ૮[૧ ૨ ૩ ૪ ૬[૭ ૮ 
7૮ 7૯ 


જો દોહાની પંક્તિનો અંત્ય લઘુ અકારાંત ન હોય એટલે કે “અ' સ્વર સિવાયના અન્ય કોઈ 
સ્વરયુક્ત હોય ત્યારે એને તાલ કહેરવાની ચોથી માત્રાને બદલે પાંચમી માત્રા પર ગાવો પડશે. 


15 


11વત/ ડત 

115//, બાત્વા11|1 [તવલુતા', 

[1તાગં1૩૦1૦, 

[પંતપ્ડતાવ - ૩96424, 

(ઊપાંતા'તા - ॥1વાંત). 

(11) *91-94288820632 

૫/0૩્ડા1૦ : 1(10૩3://511૦૬.૧૦૦૮]|ાં૯-૦૦111/5ા10/પવંતપ/ડ11ત1વ1ત24/ 

૪૦૫1૫૦૦ 11111૯ : 11033://૫/0/પ/.૪/૦૫૫૫૩૩૦.૦૯૦11/પ૬રા”/પવતપ/5૬૬1૧1ત1110/પ1ં૧૦૦૩ 


16 


